





IE'NCTYD FFOL. 
O GYNGHOR I'R IE'NCTYD 
YR AFRADLON I DY EU TAD, 





Âry Don, “Purwen”. 





Gwrandewch chwi ie'nctyd digri”, 
Ie'nctyd ffol, dewch yn ôl, 

Sy'n gwrthod derbyn Iesu, Ie'nctyd ffol; 

Sy'n caru yn eich calon 

Wneyd aml ddrwg arferion, 

I Dduw'r y'ch yn elynion, 

Dewch 'nol cyn delo'r storom, ie'nctyd ffol, 
dewch yn ol. 


Mae'm calon yn llawn tritswch, ie'nctyd ffol, &c. 
' Wrth weled difaterwch, ie'nctyd ffol, 
Na b'ai fy mhen yn ddyfroedd, 
Fel wylwn bob amseroedd, 
Wrth weled cymaint lluoedd 
Yn cefni ar y netoedd, ie'nctyd ffol, &c. 








2 


Pu'n well sydd i chwi heddy”, ie'nctyd ffol, &c, 5 
I wneyd 'r hyn archodd esu, ie 'netyd ffol, ied 
Na dilyn eich trachwantau, o 

Sef tori;ei Sabbathau, 

Trwyc'h aml ofer eiriau, 

O'r diwedd myn'd i'r fflamiau, ie'nctyd ffol, &c. 


Dymunaf ar Dduw'r nefoedd, ie'nctyd ffol, &c. 
Eich troi chwi 'nol yn Ìl&6edd, ie'nctyd fïol, 

A rhoi chwi eli llygaid, 

Fel galloch bellach weled 

Eich bod yn mron a myned, 

I lawr ì uffern danbaid, ie 'netyd ffol, 


Nid oes dim hir orphwysfa ie'nctyd ffol, &c 

'O fewn i'r anial ŷ ŷma, ie'nctyd ffol, 

Rhaid i chwi gwrdd ae angeu, 

Sef brenin dychryniadau, 

Rhaid gadael pob pleserau, 

Eich a a'ch holl berthnasau, ie'nctyd ffol, &c. 


Pa Ha y byddiwii feirw, ie'nctyd ílol, &o. 
A'r Iesu yn eich galw, ienc 'tyd,ffol, 

Mae'ch cyrff dT heddyw? n pasgu, 

A'r enaid yn newynu; 

O ffowch yn glai at Iesu, 

Onide cewch fythol boeni, —ìie'nctyd íTol, &c. 


Nid cynnar yw i heddy', ienctyd ffol, &c. 

I godi croes yr lesu ie'nctyd (îol, 

Fe ailai cyn.y foru y 

Bydd 'r enaid obryn berwi, ^^ W 1 
Ym mysg y llu ofnâdwy, . 

Âm wrthod derbyn Iesu, re'netyd ffol, &C.. 


Rych heddwy am y tea”, îe'netyd ffol, &e: 
Yn dweyd eich geiriau malu ie'nctyd fîol, 











8 


Ond, fe allai'r wyneb hyny 

Sydd hardda'in mhlith y cwm'ni 

Arfyra gasgla barddu, 

Mewn poenau annhraethadwy, ie'nctyd ffol, &c, * 


Daw dydd o brysur bwyso, cyn bo hir, &c. 
Caiff gwaith pobg gwr eì dreio, cyn bo hm &c. 
Daw angau fel gwraríog. 

Fe gwymp y mwyaf enwog, 

A'r merched ffein Sid 5 

Fe ddua'r wyneb serchog, cyn:bo hir, &e,. 


Pam cerwch bechod enbaid, ie'nctyd ffol, 
Sef gelyn pena'ch enaid ie'nctyd ffol. 

Paham yr y'ch chwi'n treulio, 

Eich amser heb weddio? 

Mae Duw yn foddlawn gwraudo; 

Eich enaid mentrwch arno, ie'notyd ffol, &c. 


A gailf holl weision Iesu, ie'nctyd ffol, 


sYn ofer,eich cynghori! ie'nctyd ffol, 
Caiff pawb i wneyd ei- goreu, 
Tân ufîern fynwch ch y ee 
“) ffowch am eich eneidiau, 
Mae Duw yn hogi ei gleddau, io'netyd íTol. 


Arfyr daw Priod Sion, dydd y farn, 
I hol ei waredigion, dydd y farn, 
Fefydd y mor yn berwi, 

A' chreigiau'r byd yn HOW 

A'r meirw or beddau'n codi; 


P'le sefwch chwi pryd hyny, dydd y farn. 


DP le'r ych yn meddwl treulio, dydd y farn, &c. 
Y dydd sydd bron a gwawrio, dydd y farn; - 
Mai achos genyf ofni. e 

Mai uffern danllyd obry, 

Fyddeich trag gywyd lol letty, 


Os] para Wa ch bechu, hyd. y Ln, 








4 


Mae'n rhaid i chwi roi arwel, dydd y farn, &c. 
A phawb mae'n rhaid ymadael, dydd y farn, 
Pan fyddo'r traed yn oeri, 
A'rllygaid gwych yn pwlli, 

. A'r flryns anwyla'n cefnu,— 
Pryd hyn bydd da cael Iesu, erbyn 'farn, 


Am hyny ffowch i'r nodafa, cyn y farn, &c, 
Tra yddiau gras yn para, cyn y farn, 
Mae'r Iesu heddyw'n derbyn, 

Pob rai o'r meibion cyndyn, 

A ddelo i'w ymofyn,— 

Am hyn dewch ato'n gyflym, cyn y farn, &c. 


Brawd anwyl aned ini, cyny farn, &c. 

Mae'n ffrynd mewn awr ô g'ledi, cyn y farn, 
Mae'r gwr fu ar Galfaria, 

Yn danfon lawr y manna, 

Maeei holl blant yn gwledda, 

'I'rowch chwithau i'r amddiffynfa, cyn y farn, &c. 


Dymunwn gael eich cwmpni, draw i'r bedd, &c. ^ 
Yn Nhref Caersalem Newy', draw i'r bedd, 
Mae hiraeth ar fy nghalon 
Am weled fy nghyfoedion 
'N wynebu tua Seion, 
' Dewch, dewch, chwi blant afradlon, ayn y bedd, uyn 
y bedd, &c. 


JOSEPH A a'i cadu 
; ” 


simdde EU 5i îr 


a IL iu CLYN YL CAF AER y EF nn Y 








